
Munaðarrit til stuð'nings hirkju og lcristindómi íslendingo. 
gejið út af lánu ev. lút. Jcir/cjufélagi Isl. í VestrJtcimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 


16. árg. WINNIPEG, SEPTEMBER 1901. Nr. 7. 


Sálmr 

eftir sóra Valdemaii Bjuem, út af Jóli. 7, 14^18. 


(Lng: Hver veit, hve nærri’ er æíl-endi?) 

1. þú vildir trúa fús og feginn 

á frelsis-boðskap lausnarans; 
þér finnst ]?aS yfir mannlegt megin 
aS mega trúa kenning hans. 

HvaS vottar ]?aS, að sé hann sá, 
er sjálfr oss hann greinir frá? 

2. þú heyrir ýmsa aSra rœða 
um oröin guðs, er kalla ]?eir; 
en lítt finnst þér á ]?ví að grœða 
og þekkingin ei aukast meir. 

HvaS ætli viti J?eir um }?að, 
hvort ]?etta hefir átt sér stað? 

3. þú helga ritning les og lærir; 

]?ig langar til aS gjörast vís; 
en þetta engan ávöxt fœrir; 
ei opnast guðs orSs paradís. 

Er lykill til að lífsins skrá? 

Er ljós í þessu myrkri’ aS fá? 




\ 


4. já, eitt er ráðiö til aö trúa: 

A8 temja sér að breyta rétt, 
frá allri synd og illsku’ að snúa 
og afmá sérhvern Ijótan blett. 

' Ef guðs þíns vilja gjörir þú, 

]?á gefr hann þér sanna trú. 

-ý-OÝO -fe-- —- 

ðlikiísvert framfaraspor á ménntayegi 
Vestr-Islendinga. 

Loksins er nú afráðiö að byrja í nafni kirkjufélags vors 
kennslu í ísicnzku og íslenzkum bókmenntum. Samkvæmt 
tillögu Jieirri, er samþykkt var á kirkjuþinginu á Gimli, hefir 
skólamálsnefftdin nýja fastbundiö samning í þá átt viö Wesley 
College, einn ; hinna œörí skóla hér í Winnipeg. ForstöSu- 
menn J^eirrar jhenntastofnunar gefa, kjrkjufélagi voru kost á 
aö hafa )?ar serstakan kennara fyrir oss, til }>ess aö veita til- 
sögn í tuiigti vorri og bókfrœöi ölluin nemendum, konum 
jafnt sem körjum, af þjóöflokki vorum, sem þar ganga í skóla 
og slíka tÁsÖgn vilja nota sér. Laun J?essa kennara sér 
kirkjufélag þört um, en fær aftr upp í þaö kaup þriöjung af 
kennsi.ugjálMþvd, er allir íslenzkir nemendr þar í skólanum 
greiöa skólastjórnými. En kennslugjaldiö um áriö er 30 
dollars — .jafnt fyrir Islendinga og alla a8ra. Svo framarlega 
sem íslenzku nemendrnir í skólanum veróa ekki mjög fáir, er 
sarpningr þéssi í fjárhagslegu tilliti mjög vel viSunanlegr fyrir 
kirkjufélagvort. 

Eins og til stóö f fyrra, þá er búizt var viS, aS kirkjufé- 
lágiS gæti komizt að svipuSum samningi viS Gustavus Adolph- 
us Collegé í St. Peter, Minn., hefir skólamálsnefndin faliö 
séra FriSrik J. Bergmann þetta sérstaka kennslustarf á hendr. 
Q.g eftir aS hafa fengiö samþykki þeirra, safnaða.er hann að 
úndanförnu hefir þjónaö innan kirkjufélagsins, hefir hann góö- 
fúslega lofað aö ganga aö því hlutverki. Hann sezt nú aö 
hér í Winnipeg og byrjar á íslenzku-kennslunni undir eins og 
önnur kennsla hefst í Wesley College 1. Október. Arslaunin, 



99 


sem honum eru heitin af skólamálsnefndinni, eru $1,000, 
alveg eins og samþykkt var á kirkjuþingi í fyrra. 

Ráöstöfun þessi var ekki algjörlega komin í kring, þá er 
síöasta blaö ,, Sameiningarinnar “ var prentað. Og því var 
þar ekkert minnzt á málið.' þetta blað kemr nú ekki út fyrr 
en örskömmu áðrenskólinn er settr og íslenzku-kennslan á að 
byrja. það getr því naumast kornið að nokkrum notum, að 
hér sé verulega farið að rœða þetta mál. það hefir líka 
þegar vel verið skýrt fyrir almenningi bæði af hr. Magnúsi 
Paulson, núveranda ritstjóra ,,Lögbergs“, sem er einn af 
skólanefndarmönnunum, í því blaði, og af séra Friðrik J. 
Bergmann, kennaranum sjálfum, bæði í ,,Lögbergi“ og 
,,Heimskringlu“. 

Að eins leyfum vér oss nú að taka þetta fram: 

Margt bendir til þess, að kennslufyrirtœki kirkjufélagsins 
mælist vel fyrir hjá almenningi fólks vors; ekki að eins þeim, 
sem heyra söfnuðuin vorum til eða eru oss sammála í tfúar- 
legu tilliti utan safnaðanna, heldr og mörgunr öðrum íslend- 
ingum. þaö sýnist nú miklu sterkari og almennari löngun en 
áðr hjá löndum vorurn hér til þess að 'hlynnt sé að tungu 
]?eirra og þjóðerni, og miklu ineiri trú á því, að slík aðhlynn- 
ing rnuni geta borið verulegan ávöxt. Fyrir svo sem tíu 
árum var kirkjufélaginu meðal annars furídið það til foráttu 
af trúarlegum andstœðingum þess, að það með fastheldni 
sinni við tungu feðra vorra væri þröskuldr í vegi. fyrir því, að 
fólk vort hér kœmist inn í þjóðmenning þessa lands. þeir 
vildu þá, margir þeirra að minnsta kosti, að Vestr-íslendingar 
afklæddist þjóðernisflíkum sínum hið allra bráðasta. En nú 
heyrist varla nein slík rödd úr þeirri átt. þvert á rnóti er 
þar í seinni tíð — af nærri því óteljandi blaðagreinum að 
ráða—mjög mikil áherzla á það lögð, að fólk vort leggi 
verulega rœkt við íslenzkuna. það, sem ritað hefir verið urn 
orðbókarmálið svo nefnda nú fyrir skemmstu, ber þessa 
skýran vott, þó að lítið hafi að öðru leyti á þeirn .ritverkum 
verið að grœða. þá er og annað teikn tímans í þessu sam- 
bandi gleðilegt,—það, að ungir námsmenn úr hópi Vestr- 
íslendinga, sem nú ganga í hina œðri skóla bæði hér nyrðra 




ÍÖO 


og í Bandaríkjunum suör frá, eru meö sívaxanda áhuga fyrir 
því, aö einhver slík íslenzkukennsla eins og sú, sem kirkjufé- 
lag vort hefir frá upphafi veriö um aö hugsa, geti sem fyrst 
komizt á. Og sérstaklega má þess geta nú, aö í vetr sem 
leiö tók íslenzka stúdentafélagið hér í Winnipeg þá ályktan.að 
bjóöa fram útvalda nemendr úr hópi sínum til þess aö hjálpa 
til viö kennslu hjá oss, ef kirkjufélagið skyldi í J?að ráðast, að 
eiga við skólahald íslenzkt hér í bœnum út af fyrir sig á )?essu 
ári. Og ]?á kennsluhjálp ætluöu þeir menn aö veita oss meö 
öllu endrgjaldslaust, svo framarlega sem vér gætum þegið 
hana. Skólamálsnefndin áræddi nú ekki að byrja á þann 
hátt, sem vér lang-helzt hefðum kosið, heldr með því, að vér 
settum oss í samband við Wesley College. En söm er gjörð 
hinna ungu íslenzku námsmanna fyrir því, þótt ástœður vorar 
leyfi oss ekki að nota boð þeirra. þeir eiga hjartanlegt þakk- 
læti af oss skilið fyrir sinn góða vilja. Eftir að hin upprenn- 
andi kynslóð íslenzkra menntamanna hér er orðin með skóla- 
málshugmynd kirkjufélagsins þurfum vér naumast fyrir þvf að 
kvíða, að sú hugmynd hljóti aö deyja út. 

þó að skólanefndin hafi ekki árætt að byrja á sjálfstœð- 
um íslenzkum skóla að svo stöddu, heldr kosið hinn greiðara 
veg, að láta íslenzku-kennsluna fara fram í Wesley College 
samkvæmt vel aðgengilegu tilboði þeirra, er fyrir þeirri 
menntastofnan standa, þá skyldi þó enginn ætla, að kirkjufé- 
lagið sé hætt við hina upphaflegu skólahugmynd sína. 
Heppnist þessi tilraun, þá verðr lengra haldið áfram síðar, 
ef guð lofar. 

það ætti að spá góðu fyrir fyrirtœki þessu, að nú er svo 
ágætt árferði hér í landi. I öðru eins veltiári og þessu ætti 
aðsókn íslenzkra ungmenna að skóla þeim, sem hér er um að 
rœða, að geta verið all-mikil. Wesley College er ágæt 
menntastofnan eins og reyndar allir skólarnir hér í bœnum. 
Og um hœfileika og vilja séra Friðriks J. Bergmanns til að 
leysa kennslustarf það, sem honum er falið, vel af hendi, 
pfast víst enginn, sem þekkir hann. 



IO I 


Bandalagsþingið, 

sem haldiö var í sambandi viö ársþing kirkjufélags vors hiö 
síðasta, á Gimli í Nýja íslandi, hafði tvo fundi — fimmtudag- 
inn 27. Júní, hinn fyrra frá því laust eftir hádegi þar til um 
miðjan aftan, hinn síöara eftir kl. 8 aö kvöldi. Séra Rúnólfr 
Marteinsson, forseti hinna sameinuðu bandalaga, stýrði fund- 
unum, og skýröi hann frá hag félagskapar þessa. 

Bandalögin í kirkjufélaginu eru enn að eins sex aö tölu; 
af þeim var þó eitt, tilheyranda söfnuðinum í Selkirk, alveg 
nýmyndað, og gekk það nú í félagskap mcð hinum. Eldri 
bandalögin, sem lifa, heyra til þessum söfnuðum: Pembina- 
söfnuði, St. Páls söfnuöi í Minneota, Lincoln-söfnuði, söfnuð- 
um Argyle-byggðar og Fyrsta lúterska söfnuði í Winnipeg. 
þrjú önnur, sem myndazt höfðu innan kirkjufélagsins (á 
Garðar, Eyford og í Vídalínssöfnuði), hafa sofnað út af, þó 
að eins eitt þeirra á síðastliðnu ári. Sennilega rísa þau upp 
aftr á sínum tíma, og eitt af þeim kvað vera aö lifna við ein- 
mitt nú. 

Af hinum kjörnu erindsrekum, sem sendir voru á banda- 
lagsþing þetta, voru Jmír reglulegir kirkjuþingsmenn: Jóhann 
Id. Hannesson, George Peterson og Jóhannes H. Frost. 
Hinir erindsrekarmr allir voru konur, frú Jónína Júlíus og 
frú Kristjana Albert og ungfrúrnar Guðný Hofteig, Guðrún 
Johnson og Margrét Sigmar. Jjetta bendir all-ótvírœðilega til 
þess, að áhugi á bandalagsmálum muni vera meiri, jafnvel 
miklu meiri, hjá kvenfólki en karlmönnum. Og er það í 
samrœmi við kirkjulega reynslu vora yfir höfuð að tala. 
Kvenfólkið er í þeim málum öllum jafnaðarlega langt á undan 
karlmönnum. — Prestar kirkjufélagsins eru hjá oss réttilega 
taldir sjálfkjörnir á bandalagsþing. En allir aðrir kirkju- 
þingsmenn hafa þar málfrelsi. 

Litlar eru nú líkur fyrir því, að félagskapr þessi hinn 
sérstaki—bandalögin — deyi eftir þetta út hjá oss. En 
miklir eru þó örðugleikarnir á því, að láta bandalögin lifa og 
þroskast. þetta er algjörlega nýr þáttr í íslenzku kirkjulífi, 
og því mjög eðlilegt, að fólki skiljist ekki vel svona í fljótu 
hragði hið tilætlaða gagu hans. Bandalögin eru ný ekki að 



102 


eins hér hjá oss íslendingum, heldr líka í lútersku kirkjunni í 
heild sinni, enda ekki til muna búin aö ná sér þar niðri ann- 
ars staöar en í hinum ensku-mælandi deildum hennar hér í 
álfu. þessi unglinga-félagskapr varö þar og ekki fyrst til, 
heldr í öörum prótestantiskum kirkjuflokkum, og fyrir sterk 
áhrif úr þeirri átt fœrðist hann svo í nokkuð breyttri mynd 
inn í lútersku kirkjuna. Eitt hinna allra sterkustu og mest 
útbreiddu unglinga-félaga í kristninni fyrir utan lútersku 
kitkjuna er hiö svo nefnda Christian Endcavor, sem heyrir 
presbyteríönum til. En ekki heldr það félag getr gamalt 
kallazt. það eru að eins fimmtíu ár síðan það varð til. þann 
félagskap höfðu lúterskir menn í Bandaríkjunum víst einna 
helzt sér til fyrirmyndar, þá er þeir fyrir svo sem fjórtán árum 
byrjuðu með Lutlier League, j?ann sérstaka félagskap fyrir 
unga fólkið í kirkju sinni, sem vér nefnum bandalagið. 

Markmið bandalaganna er það,að gjöra œskulýðinn upp- 
vaxanda að góðu, vel kristnu og vel upplýstu safnaöarfólki, 
varna því.að unglingarnir týnist út úr kirkjunni eftir ferming- 
una, laða þá að guös orði, gefa þeim hvöt til þess að veröa 
nýtir, starfandi safnaðarlimir sinnar eigin kirkju. Einhver 
slík framkvæmd af hálfu kirkjunnar fram yfir það, sem áðr 
var, er bráð-nauðsynleg nú; því svo sem þaö yfir höfuð nú er 
vandlifaðra í heiminum en áðr var, sökum sívaxandi sam- 
keppni og margs annars, svo hlýtr og nú að vera meira krafizt 
af kirkjulýðnum en áðr. Með tilliti til þessa eru bandalögin 
stofnuð. þau eiga að vera kirkjulegir menningarskólar fyrir 
unglingana. Til skiftis hafa þau trúmálafundi og mennta- 
málafundi, og sum þeirra einnig svo kallaða skemmtifundi, 
sem þó stundum eru haföir fyrir starfsmál. Yfir tvennu er 
helzt kvartaö: örðugleikanum á því að fá menn til aö sœkja 
fundina títt og reglulega, og því, að fá þá, sem koma, til þess 
að vera þar starfandi. þaö vill sœkja í sama horf meö 
fundasókn þessa eins og það, að sœkja kirkjuna á fastákveön- 
um guðsþjónustutíöum. Kirkjurœkni Islendinga er mjög á- 
bótavant. Sá sjúkdómr læknast ekki á stuttum tíma. Helzta 
lækningarráöið er óefað þaö, að sem mest sé vandað allt, sem 
frara fer í kirkjunni, og þá hvað helzt prédikanin, svo menn, 



103 


ef verSa mætti, fái inn í sig vaxandi þrá til aS koma þangaS, 
verSi sér þess meSvitandi,' aS þeir missi svo og svo mikiö viö 
þaö aS koma þar ekki. Bandalagsfundirnir eru nú haldnir á 
virkum dögum, og er þá skiljanlegt, að afliö, sem draga vill 
fólk burt frá þeim fundum, sé aS sumu leyti enn sterkara en 
þaS, er heldr fólki burt frá guösþjónustu-fundunum í kirkjunni 
á sunnudögum. þarf því sannarlega vel aS vanda til funda 
bandalaganna, ef duga skal. Gæti nú bandalagsfundirnir f 
söfnuSunum jafnaSarlega aö sínu leyti heppnazt eins vel og 
þeir, sem í þetta skifti voru haldnir á Gimli, þá þyrfti naum- 
ast fyrir því aö kvíSa, aS þeir ekki dragi fólk aö sér. Menn 
undu sér vel á þeim fundum. PrógrammiS var gott. Auk 
söngs og hljóSfœrasláttar voru margar rœSur haldnar. F.n 
aSal-rœSuefnin voru þessi: „Bandalög í sveitum“ (frum- 
mælandi Jóhannes S. Björnsson), ,,Hvaö getr bandalagiS 
gjört til aö viShalda íslenzkunni? 1 • (séra Jón Bjarnason), 
,,Hefir bandalagiS rétt á aS vera til?“ (séra Jón Clemens), 
,,Hvernig getr bandalagiS bezt stutt söfnuS sinn?“ (ungfrú 
GuSný Hofteig), ,,Hvernig getr bandalagiS bezt náS tilgangi 
sínum?“ (Hjörtr Leó). 

Allir töluSu á íslenzku. Og ekki er neinn vafi á því fyrir 
oss, aö íslenzka, en ekki enska, verSr aS vera aSal-tungumál- 
iS á öllum bandalagsfundum vorum lengi lengi, ef þeir eiga 
aS koma aS fullum notum og geta haft nokkurt verulegt aS- 
dráttarafl fyrir almenning — líka unga fólkiS. þaS heyrir 
víst algjörlega til undantekninga í söfnuöum vorum hér, aS 
unglingum notist þaö, sem talaö eöa lesiö eSa sungiS er á 
ensku, eins vel og þaS, er á sama hátt fer fram á íslenzku. 
þeir, sem kynni aS vera í vafa um þetta, gæti reynt á banda- 
lagsfundi eSa einhverjum öSrum fundi, þar sem margt ungt 
fólk er saman komiS, aö lesa upp einhvern útvalinn kafla úr 
einhverri ágætri enskri skáldsögu, og svo aftr sama kaflann í 
vandaSri íslenzkri þýSing. Og þeir munu brátt komast að 
raun um, að það lesmál hefir miklu meiri áhrif á tilheyr- 
endrna, bæði eldri og yngri, á íslenzku en á ensku. En það 
aS kotna meS slíkt á íslenzku útheimtir vitanlega all-mikla 
fyrirhöfn, svo framarlega sem þýSingin íslenzka er ekki áðr 



104 


til. þar neyöast menn til aö hafa undirbúning. Og það er 
kostr. því ineira sem menn leggja á sig til undirbúnings fund- 
anna í bandalögunum, því betr heppnast þeir áreiðanlega. 
Bandalögin geta verið og eiga að vera hinni íslenzku feðra- 
tungu vorri hér til stór-mikils stuðnings, eins og vafalaust 
hefir vakað fyrir forstöðunefnd bandalaganna sameinuðu, 
þegar hún valdi rœðuefnið áminnzta fyrir fundinn á Gimli: 
,,Hvað getr bandalagið gjört til að viðhalda íslenzkunni?“ 
En hins vegar getr íslenzkan líka, sé hún rœkilega notuð, 
orðið bandalaginu til ómetanlegs gagns. 

Ályktað var á bandalagsþingi þessu, að gefið skyldi út 
íslenzkt söngva-kver til notkunar á fundum bandalaganna; 
og var þeim séra N. Steingrími þorlákssyni, séra Birni B. 
Jónssyni og hr. Hirti Leó falið á hendr að safna til þess og 
sjá um útgáfuna. 

Séra Rúnólfr Marteinsson var endrkosinn forseti banda- 
laganna sameinuðu. Fyrir skrifara var kosm ungfrú Guðný 
Hofteig, og fyrir féhirði ungfrú Margrét Sigmar. (Vara- 
embættismenn í stjórnarnefndinni: Jóhann H. Hannesson, 
séra Björn B. Jónsson og séra Jón J. Clemens.) 

— ■■ O *-\.T ■ -- ■ ■ T) 1 ^ o -■ 

Sunnudagsskólinn. 

Eins og áðr hefir verið um getið í ,,Sam. “ var sérstakr 
fundr helgaðr málum sunnudagsskólans á kirkjuþingi voru 
hinu síðasta. það var á föstudag 28. Júní. Og stóð sá fundr 
yfir frá því kl. 2 til 7 e. m. Séra Björn B. Jónsson, formaðr 
skólamálsnefndarinnar, stýrði honum. Prógramm fundarins 
hafði áðr verið auglýst í ,,Kennaranum“. þó varð í sumu 
að víkja frá því. 

Samkvæmt skýrslu formanns er tala sunnudagsskólanna 
innan kirkjufélagsins — eða var þá — 26. Kennarar í þeim 
skólum samtals 148. Innritaðir nemendr á liðnu ári 1,681 
(flestir í einu 1,293, fæstir, 574, méðaltal 933). 

Umrœðuefnin, sem valin höfðu verið fyrir fund þennan, 
voru þessi: ,,Hvaða þýðing hcfir sunnudagsskólinn fyrir 



>05 

heimilin?“ (frummælandi Hjörtr Leó), „Bókasafn sunnudags- 
skólans" (séra Jón Bjarnason), ,,Hvaö þarf a 5 gjöra til þess 
aö sunnudagsskólarnir fái hœfa kennara?“ (séra Björn B. 
Jónsson), „Hvernig á aö kenna fullorönu fólki?“ (Jóhannes 
S. Björnsson), ,,Hvernig á að kenna litlu börnunum?“ (Jó- 
hannes H. Frost). Margir tóku til máls viö þessar umrœður, 
sem voru fjörugar og uppbyggilegar. Á milli rœðnanna var 
ýmist leikið á organ (frú Clemens), eða sóló-söngr (séra Jón 
J. Clemens), eða barnasöngr (hópr 30 barna, sem frú Paul- 
son stýrði), og jók það mjög á ánœgju manna á fundinum. 

Augsýnilega var við val umrœðuefnanna fyrir fund þenn- 
an forðazt, að hafa þar nokkuð, sem vitanlegt var um fyrir- 
fram að valda myndi ágreiningi. Tilgangrinn hefir þar vafa- 
laust verið góðr. Engu að síðr teljum vér réttara að taka 
líka til umrœðu á slíkum fundum þau mál sunnudagsskólanum 
viðvíkjandi, sem skiftar eru skoðanir um innan kirkjufélags- 
ins. Á sunnudagsskólafundinum, sem haldinn var á kirkju- 
þinginu í fyrra, átti, samkvæmt áðr útgenginni auglýsing, 
meðal annars að tala um lexíuval fyrir sunnudagsskólana, 
sjálfsagt fyrir þá sök, að það þótti all-miklu máli skifta, en 
víst einnig sökum þess, að lengst af á æfi kirkjufélagsins hefir 
prestana mjög greint á um það, hvaða sunnudagsskóla-lexíur 
væri heppilegastar. En það umrœðuefni komst ekki að á 
þeim fundi. Sennilega hefði þá mátt við því búast, að ekki 
yrði nú einnig á þessa árs kirkjuþingsfundi út af málum sunnu- 
dagsskólans fram hjá því umrœðuefni gengið. En þó varð sú 
einmitt reyndin. Ekki var laust við, að ritstjóri , ,Sam. “ 
hneykslaðist á því, er hann sá undir eins og auglýsingin um 
umrœðuefnin fyrir sunnudagsskólafundinn í ár birtist í ,,Kenn- 
aranum“, að enn átti að leiða þetta mál hjá sér. |)ví að úr 
því að vitanlega var þar ágreiningr, mátti virðast bráð-nauð- 
synlegt, að slíkum fundi væri að einhverju leyti varið til þess 
að rœða það mál og skoða það sem bezt frá öllum hliðum, ef 
verða mætti, að menn gæti í því efni orðið á eitt sáttir. Og 
er sýnt var, að enn átti á sunnudagsskólafundi að humrna 
málið fram af sér, fannst oss vér nærri því til neyddir að 
hreyfa því opinberlega á kirkjuþingi á annan hátt. J)að 



io6 


gjörði ritstjóri blaðs þcssa ]?á einnig í fyrirlestrinum ,,þrándr í 
Götu“, scm hann í sumar flutti á þinginu, og þó aö eins í 
mjög stuttu máli. Ritstjóri ,,Kennarans“, séra Björn B. 
Jónsson, hefir nú síðan í blaði sínu komið með grein frá sjálf- 
urn sér með fyrirsögninni ,,Alvarlegt mál“. þeirri grein er 
ekki enn lokið. En þetta ,,alvarlega“ mál, sem hann þar 
ritar um, er einmitt lexíuvalið, sunnudagsskóla-lexíurnar. I 
þeim kafla greinarinnar, sem birtist í Júlí-blaði ,, Kennarans “, 
er talað urn flokkaskifting í lexíuvalinu (gradcd lcssons), og 
hafði því máli áðr verið hreyft í sama blaði. Út í það efni 
var ekkert farið í kirkjuþings-fyrirlestrinum, að eins þar 
minnzt á þær lexíur, sem ,, Kennarinn“ hefir haft meðferðis 
og General Council-menn hafa útvalið fyrir börn á öllum aldri 
í sunnudagsskólanum í staðinn fyrir hinar almennu (interna- 
tional) lexíur. En um það efni talar séra Björn í þeim parti 
greinar sinnar, sem Agúst-blað ,,Kennarans“ kom með. 
Ekki verðr þó sagt, að þar sé svarað upp á það, er vér sögð- 
um í fyrirlestrinum á kirkjuþinginu um sama efni. Miklu 
fremr má svo virðast sem vér í fyrirlestrinum höfum verið að 
svara þessu, er hann nú kemr með því máli viðvíkjanda í 
síðasta blaði ,,Kennarans 11 . þess vegna látum vér þá líka 
þetta blað ,,Sam. “ flytja lesendum vorum það brot fyrirlestrs- 
ins, sem snertir lexíuvalið; og gjörði menn vel í að bera það 
vandlega saman við áminnztan ritgjörðarpart séra Björns. 

Hinar ágætu rœður þeirra Hjartar Leó og Jóhannesar 
H. Frost, sem áðr er sagt að þeir hafi flutt á sunnudagsskóla- 
fundinum á Gimli, hafa þegar í heild sinni birzt í „Kennar- 
anum ‘ ‘. 

I sunnudagsskóla-nefnd kaus kirkjuþing síðasta þá séra 
Björn B. Jónsson, séra Jón J. Clemens, stud. theol. Gunn- 
laug W. Jónsson, Jóhannes S. Björnsson og Hjört Leó. 

Brot rtr kirkjuþiníjs-fyrirle.strinum ,.Brúndr í 

Götu“, snertanda sunnndag-sskólaniálið. 

Eitt þýðingarmikið mál fyrir oss í kirkjulegu tilliti er 
sunnudagsskólamálið. Sunnudagsskólalausir ólumst vér upp 


107 


á íslandi. Og sunnudagsskólalaus er kirkjan á íslandi enn. 
En nú er langt liöiö síöan, að vér uröum oss þess meövitandi, 
aö hér gætum vér ekki í neinum söfnuði komizt af án sunnu- 
dagsskóla. Og enginn minnsti vafi er á því, aö sunnudags- 
skólar vorir hafa þrátt fyrir margfaldan ófullkomleik, sem þeir 
hafa háðir verið allt til þessa, gjört kirkjulífi voru mjög mikið 
gagn. Sunnudagsskólinn er nú ekki sérstaklega lútersk stofn- 
an, eða að minnsta kosti ekki í þeirri mynd, sem hann nú 
hefir hér í Ameríku eöa á Bretlandi, eða í neinu öðru landi. I 
þeirri mynd varð hann fyrst til á Englandi seint á 18. öld og 
náöi sér brátt niðri víðsvegar meðal hinna enskumælandi 
þjóöa hjá öllum prótestantiskum kirkjuflokkum, hvergi þó 
eins sterklega og almennt og hér í Norðr-Ameríku. Líka í 
lútersku kirkjunni náði hann inngöngu, þótt það gengi nokkuð 
seint víðast hvar, með fram fyrir þá sök, að hann var ekki 
þar upp runninn. Mörgum aö ööru leyti ágætum mönnum 
kirkju vorrar hættir mjög mikið við að líta óhýru hornauga til 
allra nýmæla kristindómslífinu til eflingar, sem upp koma í 
öðrum kirkjudeildum. Sá ýmugustr minnir á spurning Nat- 
anaels forðum: ,,Getr nokkuð gott komiö frá Nazaret?“ En 
sannleikrinn er, að það, sem bezt er, getr stundum komið 
þaðan. Stórkostlega mikið hefir sunnudagsskólamálinu fleygt 
fram í kirkjunni yfir höfuð á tímanum, sem liðinn er síðan 
íslendingar fóru að flytjast vestr um haf. í því tilliti má 
benda á hið sameiginlega lexíuval úr biblíunni fyrir sunnu- 
dagsskólana (The International Sunday School Lessons), sem 
byrjað var á árið 1872. Lang-víðast aðhylltust menn það í 
hinum ameríkönsku og ensku kirkjum, enda hefir mikið kapp 
verið á það lagt að fullkomna það meir og meir og ganga svo 
frá því, að fullnœgt gæti sanngjörnum kröfum alls fólks í 
hinni evangelisku kristni. Ágætan stuðning hefir það lexíu- 
val ávallt haft í hinu mikla vikublaði Thc Sunday School 
Times, sem út er gefið í Philadelphia, enda skarar það langt 
fram úr öllum tímaritum þeirrar tegundar, að minnsta kosti 
öllum, sem korna út hér í Vestrheimi. En all-stór hluti lút- 
ersku kirkjunnar í Bandaríkjunum, þar á meðal General 
Council, hefir ekki getað fengizt til að vera þar með. jieir 



þykjast ekki geta notað þær sunnudagsskóla-lexíur fyrir þá sök, 
að í vali þeirra ráöi ekki lúterskr andi. General Council fór 
fyrir nokkrum árum aö brjótast í því aö fá nýtt lexíuval eftir 
sínu höföi. Og nú er sem óöast veriö aö fœra það út og þv> 
verki haldið í gangi með mörgum nýjum smáritum, sem auð- 
vitað öll eru nýtileg og sum miklu meira en það. En þetta 
er í rauninni óþarft verk. Lexíuval þetta er ekki betra en 
hitt, heldr verra, frá hvaöa sjónarmiöi sem á það er litiö. Og 
það, sem enn hefir verið ritað því til skýringar, kemst í engan 
samjöfnuö við lexíuskýringarnar í ,,Sunday School Times“. 
General-synódan lúterska heldr úti mánaðarriti því, er , ,Augs- 
burg Sunday School Teacher“ nefnist, og eru ahnennu 
sunnudagsskóla-lexíurnar þar skýrðar. það er miklu betra rit 
en ,,Lutheran Quarterly 11 (aðal-ritið, sem General Council 
gefr út sunnudagsskólum sínum til notkunar). Allt, sem haft 
hefir verið á móti hinu almenna lexíuvali frá lútersku sjónar- 
miði, er einskis virði. það hefir verið sagt, að þar væri 
gengiö fram hjá þeim stöðum í ritningunni, sem mestr trúar- 
ágreiningr hefir verið um í kristninni. þetta er ekki satt. 
Gætið að, hvort þar er t. a. m. sneitt hjá þeim guðspjalla- 
köflum, er skýra frá innsetning sakramentanna, skírnarinnar 
og kvöldmáltíðarinnar, þar sem þau orð koma fyrir, er hvað 
mest hefir verið deilt um í kirkjunni. það hefir verið sagt, 
að þar væri of mikið af lexíum úr gamla testamentinu í sam- 
anburði við lexíurnar úr nýja testamentinu. En sé þetta satt, 
þá hefir að minnsta kosti ekki verið bœtt úr því með lexíu- 
vali General Council-manna, — öllu heldr hið gagnstœða. 
Enn fremr hefir verið sagt, að þar væri allsendis ekkert tillit 
tekið til kirkjuárstíðanna. Upphaflega mun það hafa verið 
satt. En því er ekki svo varið nú. Eg gjöri nú ekki mikið 
úr kirkjuárinu f því sambandi. En sleppum því. A hitt er 
vert að benda, að í hinu almenna lexíuvali hafa sunnudags- 
skólunum fyrir síðastliðna langaföstutíð verið útvaldir kaflar 
úr guðspjöllunum um Jesúm á krossferlinum og fyrir sunnu- 
daga páskatíðarinnar kaflar úr sömu ritum um opinberanir 
Jesú eftir upprisuna. þar sem lexíur General Council-manna 
á sömu tíðum aftr á móti hafa allar verið úr spádómsbók Esaj- 



asar, valdar þar til og írá, aftr á bak enn ]?á oftar en áfram, 
— allt sundr slitiö og sumt án alls sjáanlegs tillits til þeirra 
kirkjulegu árstíöa. Fleira, sem almennu lexíunum hefir 
verið fundiö til foráttu af lúterskum mönnum, hirði eg ekki að 
nefna, því þaö er jafn-léttvægt og þetta, sem nú var á bent. 
Allr sá mótblástr stafar af þröngsýni eða einhverri óskiljan- 
legri sérkreddu-tilhneiging, sem í staö þess að styrkja lútersku 
kirkjuna veikir hana einmitt. Og á því er ekki minnsti vafi 
fyrir mér, að vér Islendingar bíðum tjón af því í sunnudags- 
skólamáli voru að fara í þessu efni blindandi eftir því, sem 
brœðr vorir í General Council vilja. Að hafna því, sem betra 
er, fyrir annað lakara, er ávallt tjón. Látum aðra, ef þeir 
entlilega vilja, í þessu hafa sína kreddu fyrir sig. þeir um 
það. En þeir í hópi vorum hér, sem hafa sömu tilhneiging, 
ætti að varast að troða henni upp á oss hina, því afleiöingin 
af því hlýtr að verða einn nýr þrándr í Götu á framfaraleiö 
kirkjufélagsins íslenzka. 

■■ Q— ■ r TT* t- ! _ ■ CT* 1 

Bandaríkja-forsctiim skotinn. 

[Niörlao- préctikunar, sem ritstjóri „Sara.“ ílutti í Fjtsíu lútersku kirkju 
í Winnipeg að morgni sunnudagsins 8 þ.m. (14 'e trín.)útaf 
guðspjallinu um þá tíu likþráu menn (Lúkas 17)—um 
vanþakklætis-syndina. ] 

Nýkomin er til vor hin voðalega frétt um banatilræðiö í 
fyrra dag viö McKinley, forseta Bandaríkjanna, einn hinn 
mesta ágætismann samtíðarinnar, einhvern allra bezta þjóð- 
höfðingja, sem uppi hefir verið á vorum mannsaldri, og þótt 
miklu lengra sé leitað. þvílíkt slys! þvílíkt sorgarslag fyrir 
ástvini hans, land hans og lýð, — og fyrir allt almennilegt fólk 
í öðrum löndum og ríkjum! Og þvílík synd! þvílíkt ofr- 
magn mannvonzkunnar hjá vesalmenni því, er illverkið 
drýgði, og mannhópi þeim öllum, er í laumi stendr ]?ar á bak 
við! Hárin hafa risið á höfði manna þúsundum og milíónum 
saman út um allan heim út af fregninni um þetta djöfullega 
níðingsverk. Hvernig víkr því viö, að annað eins skuli geta 
komið fyrir —- og það í því landi, þar sem menntanin stendr 
einna hæst í heimi, hagsæld almennings í svo góðu lagi, að 



aldrei hefir í neinu landi áör fyrr veriö eins, framfarirnar 
nærri því óviöjafnanlegar, mannfrelsiö nálega takmarkalaust? 
Kristiö er landiö kaliaö, og líklega eins vel kristið í raun og 
veru og nokkurt annaö land. Og maörinn, sem meö þessu 
móti er reynt til að deyða, eins mikið afbragð sem stjórnari 
og eins göfugr að mannkostum og allir hafa hátíðlega kann- 
azt við. Hví gat þá annað eins óhœfuverk, annaö eins alls- 
herjar skelfingar-atvik, komið fyrir? 

Hér fá allir séð svart á hvítu — það má nú lesa það um 
allan heim—, hvað syndin getr verið syndug, hvað syndug 
hún er í innsta eðli sínu,— nákvæmlega eins og heilög ritning 
vor og Jesús Kristr lýsir henni. 

Flokkr ,,anarkista“ stendr á bak viö hið hryllilega ódáða- 
verk.hinn ógeðslegi,samvizkulausi myrkramanna-hópr.sem sett 
hefir sér það mark og mið að kollvarpa öllu lögbundnu fólks- 
lífi, afnema alla stjórn og öll yfirvöld, jafna allt í mannheimi 
með jörðu, gjöra ríki og lönd að einu allsherjar moldarflagi. 
En af hverju stafar þetta syndsamlega óvit, þessi œðandi, 
eyðandi ónáttúra? Af óánœgju og öfund.—• þetta eru menn, 
sem brenna af óánœgju með hin jarðnesku kjör sín, og af öf- 
und við aðra menn, þá alla, sem betr líðr í jarðneskum efn- 
um, eða sem þeir ímynda sér að eigi í því tilliti betra en þeir. 

Svona á að launa þeim mönnum í stjórnum landanna, 
sem alla sína krafta leggja fram til þess að styðja heill al- 
mennings, alla sína vitsmuni til þess að kotna því skipulagi á 
mannfélagið, að allir geti sem bezt notið sín! 

J>etta er vanþakklæti — heimsins, nútíðarinnar, vanþakk- 
læti í svörtustu mynd þess. 

Er nú ekki öllum augsýnilegt, hvað þeir eru að vinna 
nær og fjær oss, sem með öllu móti eru að spana fólk upp 
gegn yfirmönnum þess, kveikja eld óánœgju og öfundar í sál- 
um þeirra, er sæti eiga á óœðra bekk mannfélagsins, innrœta 
fátœklingum óvild og hatr til þeirra, sem hafa auð fjár, án 
alls tillits til þesss, hvort sá auðr hefir fengizt með réttu móti 
eða röngu, eða hvort honum hefir verið varið vel eða illa? 

Hver getr hjálpað í neyðinni? Hver huggað í sorginni? 
Hver frelsað frá syndinni? Hver varnað því hræðilega heirns- 



hruni,sem hinir œöisgengnu œsingamenn eru a8 aö vinna?—Að 
eins einn — guömaðrinn krossfesti og upprisni, Jesús Kristr, 
mannkynsfrelsarinn. —Taki J>ví allir undir hið biðjanda sárs- 
auka-ákall í guðspjallinu: Jesu meistari, miskunna þú oss! 


Leiðrótting. 

í skýrslu þeirri um afskifti kirkjufélagsins af komu séra 
Odds V. Gíslasonar vestr hingað frá íslandi áriö 1894, sem 
prentuð stendr í ,,Sam. “ xv, 8, er skekkja, sem eg gat um á 
kirkjuþinginu á Gimli, bað afsökunar á og leiðrétti munnlega. 
í hinni prentuðu skýrslu stendr, að eg hafi fengið bréf frá 
séra Oddi um sömu mundir sem köllunarbréfið til hans frá 
Brœðrasöfnuði kom til mín haustið 1893, og jafnframt hafi 
hann þá sent mér eftirrit af bréfi frá honuin til Brœðrasafn- 
aðar. þetta síðasta er ekki rétt. það var misminni mitt. 
Eftirritið af bréfi séra Odds til Brœðrasafnaðar sendi hann 
mér ekki fyrr en síðar, með bréfi frá 2. Febr. 1894. En þrátt 
fyrir þessa skekkju hefir framsetning efnisins í skýrslunni í 
engu verulegu ruglazt, því með hinu fyrra bréfi fékk eg að 
vita skilmála þá, er séra O. ætlaðist til að fullnœgt yrði, ef 
hann gengi að prestskap í Nýja íslandi. Engu að síðr bið eg 
enn afsökunar á skekkjunni um leið og eg leiðrétti hana hér 
í blaðinu. Jón Bjarnason. 

Oss gleymdist að geta þess í ritgjörðinni um kirkjuþingið 
á Gimli í Júlí-blaði ,,Sam. “, að kvenfélagið ,,Tilraun“ þar á 
staðnum hélt þingmönnum öllum heimboð undir berum himni 
í rjóðri einu vestan til í bœjarstœðinu laugardaginn 29. Júní. 
Var þar vel veitt og skemmtan hin bezta. Rœðuhöld fjörug 
og fjölbreytt. Meðal annars var þess við það tœkifœri minnzt, 
að á þeim stöðvum— í Nýja íslnndi og sérstaklega á Gimli —• 
hefði vagga hins kirkjulega félagskapar Vestr-íslendinga 
staðið fyrir nærri því fjórðungi aldar. Og því var spáð, að 
þrátt fyrir allt og allt myndi Nýja ísland og Gimli bæði í ver- 
aldlegum og kirkjulegum efnurn eiga góða og gleðilega 
framtíð fyrir sér. 



Ágreiningr hefir lengi verið um það, hverjir væri hinir 
réttu eigendr kirkjunnar í Mikley, hvort söfnuðrinn lúterski 
J?ar, sá er tilheyrir kirkjufélagi voru, eða aðrir eyjarbúar. 
Nú er þeim ágreiningi lokið. Utansafnaðarmenn hafa góð- 
fúslega sieppt tilkalli sínu til kirkjunnar, sem þannig nú óefaö 
mun mega telja lögmæta eign safnaðarins. 

Gjörðabók seytjánda ársþings kirkjufélags vors er nú 
prentuð (í prentsmiðju ,,Lögbergs“ í Winnipeg). Ritlingr- 
inn, sem er 38 bls. að stœrð í sama broti og,,Sam. “, er 
sendr til útsölu öllum kirkjuþingsmönnum. Verðið er að eins 
15 cents. Lesmál ritlings þessa er býsna mikið, því öll þau 
skjöl, sem fram voru lögð á þinginu eru prentuð með smáu 
og mjög þétt settu letri. 

Séra Jón J. Clemens er ráðinn af kirkjufélaginu sem 
missíónarprestr þess frá því hann í næsta mánuði hættir við 
þjónustu í Argyle-söfnuðum til ársloka. Á þeim tíma er búizt 
við, að hann heimsœki fólk í þingvallanýlendu, þjóni um mán- 
aðartíma söfnuðínum í Alberta, fari til Roseau-byggðar, Minn. 
(Lúterssafnaðar), og víðar, ef tími verðr til. í Chicago dvelr 
hann að líkindum um miðsvetrar-mánuðina. En hvort hann 
svo næsta vor getr starfað nokkuð að kirkjulegum málum hjá 
oss er enn óvíst. 


‘ EIMREIÐIN 1 ', eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
eliizku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 


,,TSAFOLD“, lang-mcsta blaðið á íslandi, kcmr íít tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Ilalldór S, Bardal, 557 Elgin Avc,, Winnipeg, er útsölumaðr 


,.VERBI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril |>eirra séra Jóns Ilelgasonar 
og Ilaralds Níelssonar í Reykjavík — ti! sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardal 
í Winnipeg og kostar 60 cts. 


„KENNARINN", mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr.. 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >ri séra Björn B. Jónsson. Utg. G. B, Björnson 

„SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðistjyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. —Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstjóri), Friðrik J. Bergmann, Ólafr S. 
porgeirison, Björn B Jónsson og N. Stóingr'mr forlaksson. 


